


ANNOGAETH I BAWD. 


FEINDIO 


FA Fusnes eì Hunan. 


'ToN—“Vulcan's Cave.” 





GwRANDEWCH yn awr, y Cymru cu, 
Mae cân ryfeddol genyf fi, 
Nid ywn un sên i'r dynion sy' 
i Yn meindio eu busneseu hunain, 
Ond rhoddi clod i'r rbai'n yn rhwydd, 
A'u mwynder llon, a maint eu llwydd, 
Fel dêl pob dyn i garu'r swydd, 
Sef meindio eì fusnes ei hunan. 
Yn llwyr ar daith 'r aeth llawer dyn, 
Mewn osgo'n dost yn wysg ei din, 
Am iddo lwyr anghofio ei hun, 
Mae'n arw'i nâd dan blaned flin ; 
Allawer Cymro yn ein gŵydd 
A ddaeth yn mlaen trwy lawen lwydd— 
Mae'n dweyd, Cysurusydyw'r swydd, 
Sef meindío'm busnes fy hunan. 
'Rwy'n cofio Neda Bet y Bìîg, 
A Sion y Brain mab Sian y Brig 
Fu'n d'wedyd i'r £xciseman dig, 
Fod (iguor smuggle yn Melin y Wig; 











2 


Yn awr mae pawb i'w herbyn hwy, 

Ni chant byth barch mewn llan na phlwy', 

Ni choelir chwaith mo'r celwydd mwy, 
Gwell meindio eu busnes eu hunain. 


'Rwy'n cofio 'Lisa, waela wawr, 

Sef merch i Susan felen fawr, 

Yn hel ei bwyd, mor llwyd a'r llawr, 
O hyd yn fawr ei hangen, 

Ca'dd hono le gan Jones Pen llan, 

I fod yn llaethwraig wrth y llan, 

Pryd hyny llywyd dae'n rhwydd i'w rhan 
Wrth feindio ei busnes ei hunan. 

Roedd hi mor llon o fewn y lle, 

Yn gweithio'n ddwys ei gwaith o dde”; 

"Doedd un mor drefnus yn y dre' 

Drwy'i Blas yn fwyn i'w blesio 'fe; 

Y seren oleu brafiîa ei bron, 

Brioda'i Meistr llwysber llon, 

Yn Iadi dêg fe lediwyd hon, 
Wrth feindio'i busnes ei hunan, 

Nid megys Mal a Kit heb gêl, 

Dau bentwr dwl o Bant y Dêl, 

A'r dannedd mawr fu'n dwyn y mêl, 

Nes âi'r ddwy lob yn job i'r jail; 

Ac yn y ddalfa, biynta' breg, 

Fe'u chwipiwyd wrth y gyfraith deg; 

Gwell fuasai i'r carpiau mawr eu ceg 
I feindio'u busnes ei hunain. 


Fe grogwyd llawer Cymro eu 
O achos hyll ddrygioni hy”, 
Allasai fod yn cadw ty 

Wrth feindio'i fusnes ei hunan. 
A llawer un aeth tros y mor, 
I Botany Bay oddiwrth ei stor, - 
Am feindio gwagedd yn ddidor, 

Yn well na'i fusnes ei hunan, 
'Run fatha Wil y Felin fawr, 
Fu'n dwyn ymenyn o'r Cae mawr; 
Cadd hwnw ei leinio'n dost ar lawr, 
Gan un o feibion Gutto Gawr; 
'Roedd yno'n gruddfan mewn oer gri, 
A. Ned yn curo ei gwman ci, 


3 


Ac yntau'n gwaeddi, Gwell i mi 
F'asai meindio'musnes fy hunan, 

A Thwm yr Heliwr ar ei hynt, 

Fu'n caru Gwen o Fwlch y gwynt, 

Beichiogodd hon fel cannoedd gynt; 

Bydd eto yn ddrwg, mi ddaliaf bunt ; 

Hi dwng y plentyn arno. mi wn, 

A hyn fydd beunydd iddo'n bwn, 

Wel, meddwch chwi, nad gwell i hwn 
Í'asai meindioei fusnes eî hunan. 


Mae llawer iawn mae'n hyll y nod, 
A ch'wilydd byd yw d'weyd eu bod, 
O wragedd rhwydd o dan y rhod, 
Heb feindio eu busnes eu hunain. 
Ond hel ystrauon hyd y tai, 
Ac ar gym'dogion gwelant fai, 
A hwythau ar hynt yn waethaf rhai 
Am feindio eu busnes eu hunain. 
Fel Siani Green,asangai graïg, 
A Morfydd Rhys, merch Mari'r ddraig 
Fu'n y Plasisa'n bwyta saig, 
Am yru'r gwr i guro'r wraig ; 
Ca'dd hono ei churo'n arw'n wir, 
O achos celwydd Och y cur, 
Fe ddylai pawb ar for a thir 
I feindio'i fusnes ei hunan 
O, dyma geiliog: oedd Sion Goch, 
A welwya gynt yn gyru moch, 
Wrth feindio ei fusnes yn ddi roch, 
Fe lwyddai'n glyfar fel y gloch, 
Fan aeth trwy lwydd i Loegr lon, 
Ca'dd wraig hyfrydol, freiniol fron, 
A ddaeth y llangc yn Sgweiar llon, 
Wrth feindio ei fusnes ei hunan, 


Pob dull sy'n bod o dwyllo'r byd, 
Nod hyll o'i go' sy'n deillio i gy d, 
O eisio i ddynion bryntion bryd 
Feindio cu busnes en hunain. 
A'r trethi trymion sydd ger bron, 
Yn gwasgu ar Gymru lwysgu lon, 
Ddaeth am na b'asai'r deyrnas hon 
Yn meindio ei busnes ei hunan. 














â 


Ni buasai ryfel mawr erioed, 
Na dim o'r ftasiwn beth yn bod, 
Na llosgi trefydd clir eu clod, 
Na gwae na gwg na drwg ar droed, 
Na threth ar geffyl nac ar gi, 
Na mochyn chwaith, os coeliwch chwi, 
Pe b'asai'n holl hynafiaid ni 

Yn meindio'u busnes eu hunain, 
Nid ai'r cyfoethog mewn un man 
I draws-orthrymu a gwasgu'r gwan, 
Na “speilio 'run tylawd o'i ran. 
“Run fath a'r lleidr sy werth y Llan; 
Darfyddai gwaith y Beili mawr, 
A'r Twrneiboliog, gwibiog wawr, 
Pe d'ai pob dyn o fach i fawr 

I feindio eu fusnes ei hunan. 


Nid rhaid ir un o€r langciau llon, 
Wrth garu merched y wlad hon, 
Byth oîni gwasgu braf ei bron, 

Ond meindio eu busnes eu hunain. | 
A chwithau'r merched rhwydd yn rhes, | 
Gall mwynder llangc ymendio*ch lles. 
Ond i chwi gofio, deuliw'r tes, 

Am feindio eich busnes eich hunain. 

Wrth fynd i ffwrdd o'r ffair ar ffo, 

Yn nghwmni eich cariad ambell dro, 

O cofiwch, eedwch yu eich co*, 

Rhag bod yn llaeth i*r gwyneb llo: 

Gochelwch drin y chwareu bach, 

' Rhag myn'd ynsporti un hen wrach, | 
A chym'rwch ofaì o'r wichi wach, 

Gan feindio eich busnes eich hunain. 
Mae llawer merch a fu'n rhy fwyn, | 
Yn gwasgu llangc dan gysgod llwyn, | 
Yn awr yr chwyddo'n oer eichwyn , 
A'i bol yn t*rawo c“uwch a'r trwyn, 
A'r llangc yn sorri yn ddileshad. 
O'i fodd y tyng, ni fydd yn dad,— 
Wel cofiwch ferched a llangciau'r wlad 

Am feindio eich busnes eich hunain, 

RICHARD WILLIAMS, Bardd Gwagedd, 


Llanrwst—Argraffwyd gan John Jones. 





